as & 







CAN NEWYDD, 


“ 





MARY WILSON 
Ddawei Llys-blanb,  .. ê 


Ac yna a'a Mlosgod 1 yu ulw mewn Ffwrn o dân, 


Yn mis Mehefin, 1829.” 


Hi a gymerwyd ì garchar, 'ond o eisiau tystion i dystiolaethu 
'yn ei herbyn, hi a ryddhawyd yn y Frawd-lys&; cnd:yn 
mhen y flwyddyn yn agos, a hi ar eì gwely angau, cyfadd- 
efôdd y weitlired, a.bu farw yn druenns, sef ar ddydd 
Llun, y 10fed o Fai, 1830, nes gorfu i bawb ei gadael a 
myned allan, gan mor ddychrynadwy yr oedd hi yn trengu. 
Cymerodd le yn Bod-man, swydd Cernyw. ( Cornial A 


o Cenir ar y dôn a elwir “Bryniau yr Iŵerddon.” ” 








Gan THOMAS HARRIS, | 'Frefdraeth. 





Ŵ Cruwi Gymry glân a mwynaidd, drwy'r De” a'r 
a4 Gogledd lir, yN | 
Gwrandewch ar hyn 0 banes a dystìwyd i ni'n wirs: 
Newyddion sydd ersyndod bob diwrnod ini'n d'od, 
I ein rhybuddio beunydd rhag cael annedwydd nôd. 


a 








? í * N ny 
Roedd gŵr a. gwra. 4n. Bod«mcef efyn i Cor 
o Wa TAW, (wawr 


Yn byw uwch ben eu digon, y ddau oedd wiwlon a 

“Nol bod am bedair blynedd mewn pur ymeeledd 
| | gu, Ŵ i Gb a 

Daeth angeu iroi ysgariad trwy fyn'd a'i bywyd hi, 

Fe orfu iddi adael ei gŵr a dauo blant, | 

“Doedd modd perswadio'r angeu rbag dwyn er 

bywyd bant; 


A 














2 


“With roddi yri y ddaegrti gydmafiyno/ nghudd, 
Ei fynwes oedd mewn galar, a'i ín fach y yn brudd 


—ishen rhyw faint o amser prïododd yr ail waith, 
— 'Prwy feddwl cael ail gysur nes d'od i ben y daith ; 
Ac hefyd cael ymgeledd i'w anwyl blant yn llon :— 
— Ond iddo'r ail briodas anhyfryd y daeth hon. 


Y gŵr yn mis Mehefin a aeth i Blymouth dre', 
Ac yno yr arosodd dros dridiau yn y lle; 

Nol gwneuthur ei negesau i'w artref aeth yn iach, 
Gofynodd i'r wraig yn sydyn, P'le mae'r ddau 
| blentyn bach? 


A hithau a ddywedai na's gwyddai, Duw a'i gŵyr, 


Oddi yma aethant allan ryw 'chydig, cyn yr hwyr; 


Am dapynt bu'm yn chwilio, a'u ceisio. yn mhob ; 2 


man ;—- 
Mae arnaf aeth a dychryn YNGL niweid ddod i i'w 
rhan: 


Y gŵr pan glywodd hyny, yn.glasu roedd mewn 


braw; 

Daeth lluaws o'r cymdogion i'w ceisio yma a 
thraw; 

Dros wythnos buw'd yn chwilio'r Modydd a phob 
He, 


| Mewn gobaith cael eu gweled yrfrhyw-ddullâs yne' 


gyr diwedd A fynu i chwilio am daisgbf 


hw 
| Fe awyd penderfyniad” ynt gaffael del 
o. GUY 
Eu tad oedd bron yn wallgof, ar golli ei sense i gyd, 


Wyth feddwl na chai'u gweled hwy byth.yn hŷn o 


w 








î 
ì 


a a dy 








cs 


| í^ Yn fuan cri ddaeth allan, Mae'n rhaid, eu llys-fami 
' hwy y 
A'u rhoddodd i farwolaeth, 'doedd dim amheuaeth. 
mwy: a 
Fe'i cyrchwyd hi ynunion o flaen ustusiaid, do, 
Ond methwyd cael i'w herbyn mai euog oedd o'i 
tro. , F 


Ŷ Modd bynag ca'dd ei gyru i garchar nawr ar goedd, 
| Nes delai dyddiau'r Sessiwn, i wel'd aì euog oedd; 
| Pan ddaeth y dydd oddiamgylch fe'i cyrchwyd i'r 
bj | Llys-dŷ, 
“. > Ond nid oedd un dystiolaeth i gael i'w herbyn hi. 


Ŷ 


Yn uchel yno gwaeddai, mai gwirion pedd ei gwawr, 


2. Ai meddwl 'roe'nt gallasai hi. wneud fath weithred 
Ê oL fawr 

Ŷ. Âr blant oedd mor anwylaidd a hoffaidd ganddi o 
br hyd? 


Ac felly fe'i rhyddhawyd ar g'oedd y dorf i gyd. 


Yr oedd y gŵr mewn galar, yn wylo nos a dydd, 
|f. Wrth gofio ei blant anwyl ei galon oedd yn brudd; 
*: Gafaelodd clefyd ynddo a'i cariodd tu a'r bedd ;— 
/ Mae gobaith ei fod heddyw yn nghwm'ni'i blant 
mewn hedd. a 







bh 
R Yn mhen y flwyddyn gyfan, a hyn yn nechreu Mai, 
Daeth angau i gwrdd'â Mari, 1 ddryllio 'i phabelt 
L frau, ; 
1. Ei holl gymdogion galwodd a 'ffeiriad gwych y 
Fm. LM | | 
|. A'r weithred hon datguddiodd, ni's gall'sai ei. 
chelu 'n hwy. 






'aflan yma a wnaeth fath greulon waith. 
ŵr o gariref i Blymouth ar ei daith, 








get T9 
br & 











| a 


Euianwyl (wyn ddau blcntyn rhoesideifynair en hoes) — 


8 


Ì mi'am waith mor giaidd trugaredd nawr nid ocs 


Uyn.eirias dân, 
wyn eu 


“yny gwat êu GYT 1 Hllamau tan. heb gryd, 
Nes oeddynt hwy yn. fiianzyn ulw mân ì gyd. 

” Y mae eu gwaed-yn ddyfal yn calw dîal du, 
A'I fall yn wir a'm denodd yn poeni fenaid i; 
Fel arthes mae nghydwybod yn rhuo nawr yn wir, 
“Pa fodd y gwnaf ymddangos.) erbron y Barnwr pur, 


O! boenau niawr anrhaethol a welaf o.fy mlaen, 
Caf boeni heb ymwared dras byth yn uffern dân, 


A hyn heb un ymgeledd, dai, W8 dialedd. Duw, y 
Am i madd hebiarbed y Act aniadiTaih 'gwwc 


— Fel hyn y buhi farw, yn gwaeo/r dydd a'r awr 
'Y cafodd hiei gen erioed i'r ddaear lawr, ^> 
Fê orfu pawb ei gadael, a myned,maes o'r tŷ 
Mewn dychryn, wrth:ei gweled dan ddwylaw k 
angau du. Nod 
sen 
"Nawr gwelwn“ fel maesatân, gwrth'nebwr dynol 
Y hed o dfyn. twb (Taledidun «ga dicter igw; 
Pochelwn ei holl. lwybrau nes/delo angau u bol, 
', 95 rhodiwn ffyrdd yr Iesn caŵn ôrphwys yn êl 


SE 


gy 
ir 





